'• MERCHED CYMEU, 


EÜ RHAGOfllAETH AR HOLL FERCHEÛ y BYDt 



TRiGOLiOììr siroedd Cymru, yn fewríon ac yn fôa, 
De’wch yma bawb yn gryno, i wrando heb wahan^ 

Mae genyf gân serohiadol, profiadol yw i gyd, 

Am Ferched hawddgar Oymru, eu bath nid oes trwy’r 
byd: 

Maent yn fywiog iawn a serchog^ 

Godidog yn mhob lle; 

’Does neb fel Merched Cymrij 
I’w cael 0 dau y ne’. 

Fe fum yn teithio llawer, yn agos ac yn mhehî 
Er cymaint ag a deithiais, ni wôlais ferched gweil. 

Trwy Scotlaud a*r Iwerddon, y mae y rhyw yn bod, 

Ond un fel Merohed Cymru ni welais i eríoed. 

Maent yn fywiog, && 

Yn llawer sir yn Lloegr, y bum i ar fy’n nhro, 

A flawer merch a welais, wrth deithio bryn a bro; 

Ond pan yn edrych arnynt, hiraethu’r oeddwn i 
Am weled tiroedd Cymru, a’i Merched mwyngu hL 
Maent yn fywiog, ifec.' 

82 



2 


Llynlleifiaid a Mancheater y bum i amaer bir, 
Oaerwrangon a Chaerloyw, a hyn dros fôr a thir, 

Ac hefyd Kent ac Essex, a Llundain fawr ei bri, 
Cyffôlyb Merched Cymru erioed ni welais i. 

Maent yn fywiog, &o, 

I Birmingham a Warwich yr eis i ar fy nhaith, 

A hefyd Hull a Greenwich y bum i lawer gwaith; 

Trwy Durham a Newcastle y teithiais yma a thraw^ 
Cyffelyb Merched Cymru ni welais ar un llaw. 

Maent yn fywiog, <feo, 

Ya Portsînouth ac yn Plymouth, ac yn Nghaerlleon gawr, 
Caerodor’a Chaerbaddon, y bumi amser mawr; 

Yn teithio draw ac yma, y bum mewn llawer llan; 
Cyffelyb Merohed Cymru ni welais mewn un man. 

Maent yn fywiog, <feo. 

Pan oeddwn i yn teithio fel hyn trwy Loegr dir, 
Hiraethu’r o’wn pryd hyny am weled Cymru’n wir; 
Canys yno’r oedd cyfeiilion, rai ffyddlon iawn i mi, 

Yn mhob rhyw groes drallodion, yn gyson ac yn gu. 

Maent yn fywiog, <fcc. 

Mae merched hardd yr olwg yn sir Forganwg wiw, 
Dymunwn i gyd-oesi â rheini tra bwy’ byw; 

0 herwydd eu hawddgarwch, a’u harddwch yn mhob lìe, 
*Does neb fel Merched Cymru, 'rwy’n credu, dan y ne’. 

Maent yn fywiog, <fec. 

Mae merched glân i’w dilyn yn sir Gaerfyrddin fawr, 
Ac hefyd yn sir Benfro, i’m boddio bob rhyw awr, 

82 


Ao yn sir Aberteifì mae merched heini iawn. 

I’w gwei’d ar fryn a broydd, foreuddydd a phrjanawn. 

Maent yn fywiog, &c. 

Mae merched sir Pryoheiniog yn serchog iawn eu gwedd, 
Dymuüwn i gyd-oesi â rheini hyd fy medd; 

Ao hefyd yn sir Fynwy mae merched hardd yn wir, 

Yu gau’mil mwy hyfrydlou na neb o’r Saesou sur, 

Maent yn fywiog, <îîo. 

Mae merched sir Faesyfed i’w gweled yma a thraw, , 
A merohed sir Drefaldwyn yn addfwyn ar bob llaw; 
î ferohed Fflint a Dinbych, ’rwy’n chwenych nos a dyád 
ìîa byddo’r un o honynt yn profì calon brudd. . 

Maent yn fywiog, íbo. 

'Mae merohed sir Gaernarfon a Môn a Meirion fwyn 
Yn canu fel yr eos, neu’r gog ar frigau’r llwyn, 

Mor siriol eu hymddygiad, i’w gweled yn mhob lle, 
’Does neb fel Merched Cymru i’w cael o dan y ne’, 
Maent yn fywiog, &c. 

Mae llawer o enethod yn dyfod dros y dwr, 

Yn Irish ao yn Saeson, yn greulon am gael gẃr, 

Ni charaf mo’r Wyddeles, na’r Saes’nes o un rhyw' 
fynaf ferch o Gymru, gwlad gu ragorol yw. 

Maent yn fywiog, &o. 

Yn Amlwch a Chaergybi, Llangefni, Llanerch’medd, 
Éeaumaris a Bryngwran, Bodedern yr un wedd, 

82 


4 

Llanfechell a Brynsiencyn, Llanddeusant, AberfFraw^ 

Eu bath yn ngwiad y Saeson ni welais ar un llaw., 
Maent yn fywiog, &c. 

Caernarfon a Bethesda, a Bangor, Conwy wiw, 

Pwllheli a Thre Madoc, mae merched glân o ry w; 
Beddgelert, Capel Curig, Bontnewydd, Clynog, JBcMrÌi, 
’Does merched yn y deyrnas fel Merched bach y North. 

Maent yn fywiog, <feo. 

Wrth deithio siroedd Cymru, y North a’r South i gyd, 
Trwy dair ar ddeg o siroedd, a chael eu gwleddoedd clyd, 
*Rwyin gweled eu hawddgarwch, a’u bardd brydferthwch 
llon, 

Mae merchsd glân i’w gweled trwy Gymru oll o’r bron 
Maent yn fywiog, &o. 

Wel bellaoh wrth derfynu, yr wyf yn gwaeddi ilwydd 
I bawb o’r merched mwynion, sy’n perchen calon rwydd; 
A iechyd hir ddymunwn, yn wir i fawr s mân, 

Wel dewch yn mlaenynserchog, rhowch geiniog am y gân. 
Maent yn fywiog iawn a serchog, 

Godidog yn mhob lle; 

D’oes neb fel merched Cymru 
I’w cael 0 dan y ne’. 

Ibuan Cadfaîì 


Argraffwyd gan H. Humphréys, Caernarfon, 


